ઘર માં એક સાપ 


દ 


ઝં કે ડ ૬ છ 
ફેઈથ મેકનલ્ટી ચિત્ર: ટેડ રેન્ડ 


ઘર માં એક સાપ 


ફેઈથ મેકનલ્ટી 
ચિત્ર: ટેડ રેન્ડ 


કેલ્લેન મેકનલ્ટી ને, 
-એફ.એમ. 


મે મહિના ની મીઠી સવારે એક સાપ, એક 
તળાવ ના કિનારે સૂર્યપ્રકાશ ની મજા લેવા 
પથરાયેલો હતો. સૂરજ ની ગરમી એને હૂંફ 
આપી રહી હતી. સાપ એટલો શાંત હતો, કે 
ન તો એણે શિકારી ને જોયો, કે ન તો એનો 
પગરવ સાંભળ્યો. 


શિકારી એક છોકરો હતો. એના હાથ માં એક 
બરણી હતી. એ પકડવા માટે કંઈક શોધી 
રહ્યો હતો. કંઈ પણ. એવું કંઈક જે જીવતુ 
હોય અને જેને પકડવું ઉત્તેજક હોય - જેને 
રાખવાનું, જેનું માલિક થવાનું આનંદદાયક 
હોય. 


છોકરા એ ભમરા જોયા જે પાણી ઉપર 
ચક્કર લગાવી રહ્યા હતા. પણ એને એક 
મોટા શિકાર ની આશા હતી. એક દેડકો? 
એક કાચબા નું બચ્ચું? એ સાવધાની થી 
આગળ વધી રહ્યો હતો. આશા કરતો. 


સાપ ઊંઘી રહ્યો હતો, એણે શિકારી ને પાસે 
આવતા સાંભળ્યો જ નહીં. 


છોકરા એ નીચે જોયું અને એને અચાનક સાપ દેખાયો - 
સાવ એના પગ પાસે. એણે સાપ ને એકીટસે જોયો, અને 
એના હૃદય ના ધબકારા વધી ગયા. 


સાપ નાનો હતો, એક પેન્સિલ થી વધારે જાડો ન હતો. 
અને બે પેન્સિલ થી વધારે લાંબો ન હતો. છોકરા એ 
પહેલા ક્યારેય સાપ ને હાથ લગાડયો ન હતો. શું એ 
અડવામાં ઠંડો લાગશે? અથવા સરકણો? શું એ કરડશે? 


એ ધીમેથી, સાવધાની થી, નીચે બેઠો. એણે એની બરણી 
સાપ ના મોઢા આગળ રાખી. 


સાપ ચોંકીને જાગી ગયો. એ ત્વરાથી આગળ વધ્યો, 
બચવાના હેતુ થી, અને સીધો બરણી માં ઘુસી ગયો. 


છોકરા એ તરત બરણી નું ઢાંકણું બંધ કર્યું અને ઘર તરફ દોડયો. સાપે 
બરણી માં કુંડળી મારી અને જેટલો નાનો થઈ શકે, એટલો થયો. બરણી 
દોડતા છોકરા ના હાથ માં હલતી હતી. આ હલચલ માં સાપ ક્યારેક અહીં 
ઉછળ્યો, તો ક્યારેક બીજી બાજુ ઉછળ્યો. ત્યાં બરણી સ્થિર થઈ ગઈ. છોકરા 
એ એને રસોડા ના ટેબલ પર રાખી દીધી હતી. 


સાપ ડર નો માર્યો બરણી ના તળિયે કુંડળી મારી ને પડયો હતો. 


એની ચારે બાજુ કાચ પાણી ની જેમ ચમકી રહ્યો હતો. સાપે એની લબકારા 
મારતી જીભ કાઢી અને કાચ ને અડયો. એને કાચ નો સ્વાદ પથ્થર જેવો 
લાગ્યો. કાચ ની આરપાર એને એક મોટો ચહેરો દેખાયો, ગોળ આંખો અને 
ભૂખ્યા મોઢા જેવો. 


છોકરા એ સાપ ને બારીકાઇ થી જોયો. એણે જોયું કે એ એના પાતળા શરીર 
ને કેવી જાદુઈ રીતે હલાવે છે. એણે સાપ ના ભૂરા શરીર પર સુંદર પીળી 
પટ્ટીઓ જોઈ, એનું નિસ્તેજ પેટ જોયું, ચમકીલી, કાળી આંખો જોઈ અને 
લબકારા મારતી જીભ જોઈ. 


સાપે ઘોંઘાટિયા અને ડરામણા અવાજો સાંભળ્યા. હકીકત માં છોકરો એની માં 
સાથે વાતો કરી રહ્યો હતો. 


"શું આપણે માળિયા માં પાંજરું શોધી શકીયે? મહેરબાની કરીને, મોં," છોકરો 
એની માં ને કહી રહ્યો હતો. ત્યારે સાપે છોકરા અને એની માં ના દૂર જતા 
પગલાં સાંભળ્યા. 


સાપે એના ગૂંચળાં ખોલ્યા. એનું નાક કાચ ની ચીકણી, ઠંડી સપાટી પર ઉપર 
લસર્યું, બહાર નીકળવાનો રસ્તો શોધવા ... કોઈ ચિરાડ, કોઈ ફાટ, આ કેદ માં 
થી બહાર નીકળવાનો કોઈ રસ્તો. કાચ લીસો અને કઠણ હતો. 


સાપ જ્યારે ઉપર સુધી સરક્યો, જ્યાં સુધી જઈ શકતો હતો ત્યાં સુધી, ત્યારે 
એનું નાક ધાતુ ના ઢાંકણા સાથે ટકરાયું. સાપે એને જોરથી ધકેલ્યું, ઢાંકણુ 
થોડું ઉપર ઉઠયું. થોડું વધારે. પછી એ પડી ગયું. 


સાપ ડરી ગયો, અને બરણી ના તળિયે પડી ગયો, અને ફરી કુંડળી મારી. 
થોડી વાર પછી એ ઉઠયો, એનું શરીર ઉપર તરફ ખેંચ્યું, વધારે ઉપર. એ 
બરણી ની ટોચે પહોંચ્યો, બહાર સરક્યો, નીચે, વધારે નીચે ... એ ટેબલ પર 
પડયો. 


સાપે પગરવ અને અવાજો પાસે આવતા સાંભળ્યા. એ 
તરત ટેબલ પરથી સરક્યો અને નીચે ધરતી પર 
પડયો. "માં!" છોકરાએ રાડ પાડી. "એ ગાયબ છે! એ 
બરણી માં થી નીકળી ગયો છે!" "અરે રે!" એની માં 
એ કહ્યું. "હવે ઘરમાં એક સાપ ફરી રહ્યો છે. 
મહેરબાની કરીને એને શોધી લે! જલ્દી થી!“ 


સાપ જમીન પર ઝડપથી સરકવા લાગ્યો. એ 
છુપાવાની જગ્યા શોધી રહ્યો હતો. એની એવી જગ્યા 
(ખાળકૂંડી) સિંક નીચે મળી. એ સ્ફૂર્તિ થી આગળ 
વધ્યો અને ચીંથરા નીચે લપાઈ ગયો. 


છોકરા એ ધરતી પર નજર દોડાવી. સિંક નીચે પણ 
જોયું. એણે વાસણ ધોવાના સાબુ ની શીશી ઉઠાવી, 
અને સાબુ ના પાવડર નો ડબ્બો ઉઠાવી ને જોયું. એણે 
ચીંથરા ઉપાડી ને જોયું. સાપ ક્યાંય દેખાયો નહીં. 


સાપ અસલ માં ચીંથરા ના ઢગલા નીચે થી નીકળી ને 
સિંક ના પાઇપ ની પાછળ કુંડળી મારીને પડયો હતો. 
એ ત્યાં જ ચુપચાપ પડયો રહ્યો, અદ્રશ્ય. 


"શોધતો રહે!" છોકરા ની માં એ કહ્યું. "ત્યાં સુધી હું 
વાસણ ધોઈ નાખું છું." પાઇપમાં થી પાણી ખળખળ 
અવાજ સાથે વહેવા લાગ્યું અને પાઇપ ગરમ થવા 
લાગ્યો. સાપ ત્યાંથી હટ્યો. એ એક જોડી બુટ પાસેથી 
સરક્યો, જેના પર પગની ઘૂંટીઓ એવી રીતે ઉપર ઉઠી * 
હતી જાણે વૃક્ષ ના થડ હોય. એ એક કબાટ પાસે 
પહોંચ્યો, જેમાં ઘડા રાખ્યા હતા. એક તળવાની કઢાઈ 
માં કુંડળી મારીને બેસી ગયો. 


એ એમાં છુપાઈ રહ્યો, જ્યાં અચાનક છોકરા ની મોં એ 


કઢાઈ ઉઠાવી. માં એ ચીસ પાડી .. અને કઢાઈ નીચે 
પડી. સાપ ફરી સરક્યો અને એક મોટી ચાળણી માં 
ઘુસી ગયો. 


"પકડો!" છોકરા ની મૉં એ કહ્યું. "સાપ ને પકડી લે!" 
છોકરા એ કબાટ માં જોયું. ઠામ-વાસણ સરકાવ્યા. 
સાપ ચાળણી માંથી નીકળ્યો, એને કબાટ માં એક 
નાનું છિદ્ર દેખાયું જે સ્ટવ ની નીચે સુધી જતું હતું. 
"એ તો ફરી ગાયબ થઈ ગયો છે," છોકરા એ કહ્યું. 
ક 

આશા કરું છું કે એ તને મળી જાય," એની મૉં એ કહ્યું. 
"અને જયારે મળે, તો તું એને ત્યાં જ છોડી આવજે 

જ્યાં 

નો એ છે. મારુ રસોડું કોઈ સાપ માટે યોગ્ય જગ્યા 
નથી.“ 

સાપ સ્ટોવ ની નીચે લપાયેલો રહ્યો, આખી રાત. 
પરોઢિયું 


થતા જ એ તળાવ સુધી પહોંચવાનો રસ્તો શોધવા 
નીકળ્યો. 

એ ઘાસ, માટી અને ભીનાશ શોધી રહ્યો હતો. એ 
ખાવા માટે નાના કીડા શોધી રહ્યો હતો, અને પીવાનું 
પાણી, અને શરીર શેકવા માટે તડકો. 


પણ એને બદલે એને મળ્યા લાકડા ની જમીન જેમાં 
મીણબત્તી ની ગંધ હતી, ખૂંચે એવા ગાલીચા, એક રેતી 
નો ડબ્બો જેમાં બિલાડી ની ગંધ હતી. ઘર રણ જેવું સૂકું 
હતું, જેમાં સાપ ને ખાવા કે પીવા માટે કંઈ ન હતું. 


દિવસો ના દિવસો સાપ ઘરે પાછા ફરવાનો રસ્તો 
શોધતો રહ્યો. જયારે પગલાં ફર્શ ને હલાવતા અને 
અવાજો સંભળાતા, તો એ પાસે ની અંધારી જગ્યા માં 
કુંડળી મારી ને સંતાઈ જતો. 


પણ જયારે બધી બાજુ શાંતિ હોય ત્યારે એ લાકડા ની 
ફર્શ પર સરકતો, કબાટ માં ઘૂસતો-નીકળતો, ખુરશી 
અને ટેબલ નીચે સરકતો. ક્યારેક એ કરોળિયા ને 
ખાતો. ખાવા માં કરોળિયા એને સૂકા અને કડવા 
લાગતા. સિંક ની નીચે પાઇપ માં થી ટપકતા પાણી ના 
ટીપા થી એ એની તરસ છુપાવતો. 


છોકરો પણ સાપ ને શોધતો રહ્યો. "આખરે એ ક્યાં 
ગયો હશે?" છોકરા ની માં એ એના બુટ ખૂણા માં ફેંકતા 
કહ્યું. બુટ સાપ ને લાગતા-લાગતા બચ્યા, સાપ સ્ફૂર્તિ 
થી એક જૂના બુટ માં કુંડળી મારી ને સંતાઈ ગયો. 


ધ. ૨૨ 


હા જ 59 , 


સાપ બિલાડી થી માંડ માંડ બચ્યો, જેને એની ગંધ આવી રહી હતી. જ્યાં સાપ 
છુપાતો, ત્યાં એ સૂંઘ્યા કરતી. 


"ખબર નહીં ડેઝી કોનો પીછો કરી રહી છે," છોકરા ની માં એ ત્યારે કહ્યું જયારે 


બિલાડી સાપ ને ગાદીવાળી ખુરશી નીચે થી ખેંચવાની કોશિશ કરી રહી હતી. 
સાપે ખુરશી માં લાગેલી સ્પ્રિંગ માં ઘુસી ને જીવ બચાવ્યો. 


સાપ ત્યારે ચોપડીઓ ના કબાટ નીચે હતો જયારે છોકરા ની 
માં એ વેક્યુમ ક્લીનર કાઢ્યું. એનો અવાજ ડરામણો હતો. 
વધારે ડરામણું એની નળી નું માથું હતું જે કબાટ ની નીચે 
આગળ આવ્યું હતું. બરાબર કોઈ મોટા સાપ જેવું જે ખાવાનું 
શોધી રહ્યો હોય. નાના સાપે એનો ખેંચી લેતો શ્વાસ 
સાંભળ્યો, અને બહુ મુશ્કેલી થી એક ખૂણા માં જઈ ને એનાથી 
બચવા પામ્યો. 


એક દિવસ સાપ સીવણ ટોપલી માં સંતાયો હતો. છોકરા ની માં એ 
ટોપલી ઉપાડી અને ખોળા માં રાખી. સાપ ટોપલી માં નીચે એક 
ખૂણા માં સંતાયેલો રહ્યો, મોં સીવણકામ કરતી રહી. આખરે એણે 
ટોપલી છાજલી પર પાછી મૂકી અને સાપ સરકતો ભાગી ગયો. 
છોકરો ઘણીવાર વિચારતો કે સાપ ક્યાં ગયો હશે. એણે તળાવ ને 
કિનારે જઈને સાપ ને શોધ્યો. પણ એને કંઈ ન મળ્યું. દેડકા પણ 
એનાથી બચીને ભાગી ગયા. 


છોકરા એ માછલી પકડવાનો ફેંસલો કર્યો. એણે માટી ખોદી ને થોડા અળસિયા ભેગા 
કર્યા અને એને એક ખાલી ડબ્બા માં ભર્યા. ડબ્બા ને ટોપલી માં રાખી એ ગલ અને 
માછલી પકડવાની દોરી લાવવા ગયો. સાપ પાસે જ કોટ લટકાવવાની ખીંટી ની 
નીચે હતો. એને ડબ્બા માંથી ભીની માટી ની સુગંધ આવી. એ સરકતો ટોપલી પાસે 
આવ્યો, અને એક કાણા માં થી અંદર ઘુસી ગયો. છોકરા એ ટોપલી ઉપાડી અને 
તળાવ તરફ ચાલવા લાગ્યો. 


તળાવ ને કિનારે છોકરાએ ટોપલી ઘાસ પર રાખી. ઊંડા પાણી 


ને જોઈ ને કલ્પના કરવા લાગ્યો કે ત્યાં એક મોટી માછલી રાહ 
જોઈ રહી છે. 


ટોપલી માં સંતાયેલા સાપ ને તળાવ ના પાણી અને શેવાળ 
ની તાજી મીઠી સુગંધ આવી. એણે એની કુંડળીઓ ખોલી. 


છોકરાએ એને જોયો અને ચોંકી ગયો. સાપ ટોપલી માં ચક્કર 
લગાવી રહ્યો હતો, એ બહાર નીકળવાનો રસ્તો શોધી રહ્યો 
હતો. 


પણ જે છિદ્ર માં થી એ અંદર ઘુસ્યો હતો, એ કપડાં ના એક 
ટુકડા થી બંધ થઈ ગયું હતું. છોકરા નો હાથ સાપ ને પકડવા 
બરાબર એની ઉપર હતો. પણ એ પહેલા ક્યારેય કોઈ સાપ ને 
અડયો ન હતો, એટલે એને ડર લાગી રહ્યો હતો. 


સાપ જયારે ટોપલી ની ઉપર ચઢવાની કોશિશ કરવા લાગ્યો, 


ત્યારે છોકરા ની હિમત પાછી આવી. એણે સાપ ને પકડયો 
અને ચુસ્તપણે પકડી રાખ્યો. સાપ છૂટવા માટે તરફડયો. 


છોકરા એ તરફડતા સાપ ને જોરથી પકડી 

રાખ્યો. સાપ નું શરીર ઠંડુ કે ચીકણું ન હતું. 
એ સૂકું અને હૂંફાળું અને જીવંત હતું. બહુ જ 
જીવંત. 


એ નાના શરીર માં ખુબ તાકાત હતી; એની 
છૂટવાની ઈચ્છા એટલી તીવ્ર હતી, કે 
છોકરાએ આશ્ચર્યચકિત થઈ ને એને છોડી 
દીધો. 


સાપ એના હાથ માં થી છૂટી ને ઘાસ માં 
પડયો અને લાંબા ઘાસ માં ગૂમ થઈ 
ગયો. છોકરા એ તેજી થી સરકતા સાપ 
થી લહેરાતા ઘાસ ને જોયું. 


એક પળ માટે છોકરા એ પોતાને સાપ 
ની જેમ જંગલ ના ઠંડા, લીલા ઘાસ માં 
સરકવાની કલ્પના કરી. 


અને ત્યારે સાપ નો પોતાના ઘર માં 
પાછા ફરવાનો આનંદ આત્મસાત કર્યો. 


